







































J-A 





LYKKJUFOLL 




H. E. MAGNÚSSON: 


LYKKJUFÖLL 

NOKKUR SMÁ KVÆÐI 


WYNYARD, SASKATCHEWAN 
Prentað í Prentsmiðju Wynyard Advance 
1923 





Island. 


Eg fl/ði ekki af ótrygð við ættland né [>jóð, 
[>ví enn er J>að hugljúfust myndin. 

Við stóðum svo margir í gióandi glóð, 
og grétum par síðasta tindinn, 
er Island við sjónhring var sokkið í kaf 
með sólblik um jökul, í rjúkjandi haf. 




FJALLAÞRA 


Nú fjfsir mig aftur til fjallanna heim, 
því friðar í æskunni naut ég hjá p>eim, 
og skjóls undir hnjúkunum háu. 

Á vordegi, að kveldi, J>á sólin var sest, 
við suðandi fossanið undi ég bezt 
í brekku hjá biómunutn smáu. 

Við fjöllin er loftið svo hressandi’ og hreint 
og hrafnsvörtu björgin ei geta J>ví leynt, 
pví bergmálið berst yfir völlinn, 
og J>ar getur andi manns hafið sig hátt, 
í hálendis kyrðinni glepur svo fátt, 
og J>ess vegna J>rái ég fjöllin. 

Að horfa yfir dalina af háfjalla brún, 
með heyiöndin víðu og fagurgræn tún, 
um sumar á sólríkum degi; 

J>að útsyni veitti mér unað og frið, 
sem ekkert í heiminum jafnaðist við, 
og guð veit ég gleymi J>ví eigi. 

Að örlögin flytji mig austur um ver, 
í áttina J>angað sem kærust mér er — 

J>á von hef ég kosið til valda. 


9 



Ó, hversu mun tign ykkar töfrandi \>á, 
er tindarnir rísa’ upp úr löðrandi sjá 
og gull-lindum gnípurnar falda. 

E>á fagnar mér a!t sem ég elskaði mest 
og alt, sem að reyndist mér traustast og bezt 
á æskunnar indælu stundum; 
er landið með dalina lít ég á ný 
og lækina fossandi hlíðunum í, 
en fugl inn á fjörðum og sundum. 


Ég elska vkkur íslenzku fjöll 
með álfana, huldufólk, tröll, 
og elfanna fossandi föll; 
ég finn að ég J>rái ykkur öll. 

Og hvernig sem framtíðin hag tnínum snyr 
í hugsjón er mynd ykkar skjfr. 


t>ó fjarri f>ér sé ég nú, feðranna grund, 
með fögnuði lít ég í anda f>á stund 
er ljf'ðveldis lyftir f>ú merki. 

Og f>á halda börnin ]>ín brosandi heim 
og berjast í fylking með hetjunum f>eim, 
sem fylgja f>ér veglega að verki. 

Og svo f>egar valdstjórnin krj ? pur á kné, 
og kúgarinn verður að dragast í h!é, 
er f>jóðinni sigurinn sætur; 
og fiest f>að sem menningin frampróun gaf 



mun flytjast með sonunum vestan um haf 
til fjallanna, og festa f>ar rætur. 

E>ví fáir af útlendum unnu f>ér heitt, 
og örsjaldan hafa f>eir braut [>ína greitt, 
en sært pig með svikum og ránum. 

Ef fengirðu að njóta f>ess alls sem f>ú átt, 
f>á ættirðu í sókninni styrkari mátt, 
ó, landið mitt, langt út í sjánum. 


Sumardagurinn fyrsti. 


Nú er bjart yflr sæ, 

nú er bros yfir grund 

undir blikandi sólgeisla staf; 

f>ví er gengið í dag 

inn á gleðinnar fund, 

f>ar sem glampar á titraridi haf; 

f>ar sem flögrandi hópar með kvakandi klið 

fara kátir að veiði’ út um rastir og mið. 

Nú er vetur að minka sinn mátt, 
nú er mótstaða úr ldfari átt. 

Það er vordaga von — 

fægar blámóðu bönd 

falla í noga’ yfir himin og lönd. 




Vorið Austanhafs. 


Mig langar að víkja mér afsíðis einn 
og anda að mér hressandi blænum; 
f>ví úti við skógana er himininn hreinn, 
en hér er svo dimt inn í bænum; 
og J>ar vil ég njóta þín nykomna vor 
með nygræðings lífið og blómin; 
f>á fuglarnir kvakandi kyssa |>ín spor, 
ég kem til að gleðjast við óminn. 

En f>eir kunna fáir að syngja hér sætt; 
J>eir sungu mér glaðari heima. 
f>ar lóurnar gátu ekki lúðst eða hætt; 
og ljúft er J>á minningu að geyma: 
j>á draumsjónir æskunnar andi minn sér 
með alt, sem er kærast að muna; 
og J>ví verð ég gestur hjá gleðinni hér, 
f>ó gott sé við skógana að una. 

Svo hirgurinn slítur öll bindandi bönd, 
sem bundu ’ann við skuggana og snjáinn, 
en svífur með vorinu létt yfir lönd 
svo langt út í titrandi bláinn; 

Ó, pangað sem hyllir við hafsbrún í land 
með hájökla skínandi bungum, 
og {>angað, sem hafaldan suðar við sand 
og svanirnir skemtu mér ungum. 


12 



Því nú fer að l/sa’ eftir langnættið f>ar 
og lengast um fótmál hver dagur. 

O, þegar hann sér f>að í sólskini af mar 
er svipurinn töfrandi fagur. 

Já, útsfnið hyrnar um borgir og bæ 
og bj T gðir á norðurheims löndum; 
pví nú flytja vordísir sunnan um sæ 
með sólbros að íslenzkum ströndum. 

Ég veit að f>eir fagna pæim, frændurnir, f>ar 
sem fjötraðir biðu svo lengi; 
pví harðsnúinn bóndanum veturinn var 
og vindbarða stráinu á engi. 

En nú skryðist liljan í ljósbláan kjól 
og lindin af bergstalli drypur; 
pví náttúran hjfrnar með hækkandi sól, 
og himins að altari krfpur. 

En svo pegar hlíðin úr læðingi’ er leyst, 
og laufin á víðinum gróa. 

0, pá hefir útlitið allsstaðar breyst, 
um annes og grundir og móa; 
og d/rðlegum ljóma yfir daliua slær 
með draumhyrum, laðandi myndum; 
og alt sem að lífsandann lífgandi fær 
er lifnað frá strönd upp að tindum. 

Og gott á pá, lsland, hver mögur og mær, 
sem mega við brjóstin f>ín vaka; 
og finna hve hraustlega hjarta f>itt slær 


13 



[>á hörpuna fossbúar taka. 

Og sérhver, með heilbrigða hugsun og f>or, 
mun heiðra f>ig, hvar sem hann stæði, 
á meðan að fjörgjafinn færir [>ér vor 
og fuglarnir syngja pér kvæði. 


Náttmál. 


Nú er fögur friðarstund; 
flestar raddir f>egja. 

Hér er ijúft að líða í blund; 
ljósin eru að deyja. 

Komdu til mín draumadís 
dulda sj?n mér heima. 

Burt frá jarðar eldi og ís 
andann læt ég sveima. 

Hú átt ótal undra lönd 
úti’ í heiði bláum; 
þar má lyfta iífi og önd 
Ijóss á vegum háum. 

Legðu mig í ljúfa sæng 
langt frá öllum glaumi. 
Undir pínum verndar væng 
vagga mér í draumi. 


14 



Vorhugur. 


Nú er yndi úti að ganga, 
andar blærinn ljúft um vanga. 

— Sól í suðri skín. 

Himinn grætur gullnum tárum, 
glitra f>au á hafsins bárum. 

— Sól í suðri skín. 

Lyftist hugur, léttist sporið. 

Lof sé guði fyrir vorið! 

— Sól í suðri skín. 

Nú er eins og lífsins laugar 
líði í gegnum allar taugar. 

— Sól í suðri skín. 

p]g get hlaupið heila daginn 
liátt og lágt um allan bæinn, 

— sól í suðri skín — 
til að fagna góðum gestum, 
geisladyrð og svellabrestum. 

— Sól í suðri skín. 

Ég sé ís á vötnum vaka 
veltast fram í straumi jaka. 

— Sól í suðri skín. 

Syngur hrönn við háa bakka, 
hrönglast út um vík og slakka. 
— Sól í suðri skín. 


>5 



Bráðum verða blátær sundin, 
bráðum skreyta rósir lundinn. 

— Sól í suðri skín. 

Fuglar syngja í öllum áttum 
ástaljóð með J>úsund háttum. 
— Sól í suðri skín. 

Jjjósið heíir rökkrið rotið; 
rumska f>ú, sem hefir sofið. 

— Sól í suðri skín. 

Líttu’ á vorsins geisla glóðir, 
góði, reyndu að vakna, bróðir. 
— Sól í suðri skín. 

Sjáðu móðu binda böndin 
blátær ytír akurlöndin. 

— Sól í suðri skín. 

Hver er sá sem elskar eigi 
okkar land, á svona, degi! 

— Sól í suðri skín. 

Finst pér ekki fossa í barmi 
fjör, og stælast taug í armi? 

— Sól í suðri skín. 

Nú er tími’ að vaka og vinna, 
vígja landið óska sinna. 

— Sól í suðri skín. 



Vormorgun. 


Á vor morgni sat ég við sæinn 
er sólin frá djúpinu rann; 
mig langaði að líða út í geiminn; 
sú löngun í hjartanu brann. 

t>ar hafmeyjar kváðu við kletta, 
f>ær kváðu um nætur og dag: 

,,0! koniið pér, sækóngasynir, 
og syngið hér með okkur lag“. 

Þær sungu um feðranna frelsi 
og fornaldar vikinga-móð, 
um nútímans dauflegu daga 
og dáðleysi’ í íslenzkri f>jóð. 

Úr hug mínum kváðu f>ær kvíðann 
og kveiktu’ í mér lifandi f>rá, 
að ferðast til framandi landa 
um fannhvítann, rjúkandi sjá. 

Ég las. f>að á æskunnar árum, 
í íslenzkri fornsögu-bók, 
að hetjurnar sigldu’ yfir hafið 
og hafvindur sigluna skók. 

£>ær hræddust ei brim eða boða, 
f>ó báturinn væri’ ekki stór; 
f>ær trúðu á mátt sinn og megin, 
og margar á Óðinn og Þór. 


17 



Þær koniust með hugdirfð c>g hreysti 
um hyldjúpan sæöldu-geim, 
og öfluðu fjármuna og fratna, 
og færðu f>að ættingjum heini. 

En lífið er breytingum bundið, 
á hurt er nú hugdirfð og f>or, 
og enginn sem fæst til að feta, 
í feðranna gullvægu spor. 

í draummóki húka menn heima 
og hafa ekki á kostunum val, 
en hópast um kirkjunnar kreddu 
og klerkanna trúmála gah 

Nú horfi ég J>ögull á hafið, 
mér Itafgolan líður um kinn, 
en seglbera sigurs og frægðar 
ég sé f>ar nú hvergi né finn. 


Rís upp mín þjóð. 

Rís upp mín J>jóð og syng nú sigur ljóð; 
lát söngva f>ína óma um fjöll og dali. 
Nú töfra-hljómar vekja vorsins óð, 
nú vakna dísir upp við hamrasali. 

||; Nú átt pú, ísland, efni í fagran brag 
elfur og fossar syngja undir lag ; || 
Heim, komið heim, allir heim, 
heim til J>ín, vort ættarland! 

18 



Morgun. 


Hér vakna’ ég við ómana af indælum söngvum, 
sem ástkæra heiðlóan kveður hér löngum. 

Og enginn nær pfðari stilling í strengi, 

— f>eir stíga ekki hátt, en j>eir hljóma svo lengi. 

Nú bergmálar djfrðin um dalina og fjöllin, 
og daggperlur glitra um blómskryddan völlinn, 
en tíbráin leikur á víkum og vogum, 
og vorsólin gengur að austan með logum. 


Vorið. 

E>á vorið kemur vaknar rós, 
en vetrar hverfur hríð, 
f>á íagurt himins logar ljós 
um ljúfa sumartíð. 

E>á blómgast hrísla í brattri hlíð, 
f>á bunar lækur tær, 
pá ómar sönglist ástar-jrfð, 
f>á andar lífsins blær. 

Það rekur hrygð úr hjarta manns 
en hefir von á flug, 
og gefur björg til búa lands 
og bændum f>rótt og dug. 



SamreiS. 


Gaman er á fáki fráum 
ferðast upp í hlíð, 
skoða vötn og skóga, 
skreytta blómum móa, 
um sæla sumar tíð. 

Sólin gyllir hnjúka og hálsa 
heiðan sumardag, 
piðnar fönn úr fjöllum, 
frelsið hlær við öllum. 

Bindum hræðralag. 

Förum hægan bróðir, bíddu, 
brött og grytt er leið. 

Bráðum kemur blettur 
breiður, rennisléttur. 

Skellum f>ar á skeið. 

Blakkur minn er beztur allra. 
Bara líttu á! 

Skarpt með hófa sköllum 
skeiðar fram úr öllum, 
fimur fótum á. 

Hleipir brúnum, hringar makka 
hrausti klárinn minn, 
sterka tauma teygir, 
traustar stengur beygir; 
engan frægri ég finn. 


20 



Reið nú stillum, hvílum klára, 
kátir tölumst við; 
glösum glatt vér klyngjum, 
gleðilag við syngjum 
að frjálsra sveina sið. 

Gaman er á fáki fráum 
ferðast upp í hlíð, 
skoða vötn og skóga, 
skreytta blómum móa, 
um sæla sumar tíð. 


I hríðarveðri. 


Nú er úti frost og fjúk, 
fannir slúta í giljum, 
enginn skúti skylir búk, 
skatnar lúta byljum. 

Klaka röndin kleprar strönd, 
kólnar önd í vetur, 
haf og lönd í heljar bönd 
hríðar vöndur setur. 



AÐVÖRUN 

til landans sem er nýkominn til Winnipeg. 


Ef gætirðu ei hófs með að ganga o’ní bæ, 
og gjálífis- hlaupa’ tít í -sollinn, 
f>á fellurðu á endanum flatur sem hræ, 
í forsmánar, hyldýpis pollinn. 

Því “Real Estate”-maðurinn ryjir f>ig strax, 
en ráðvendnin hleypur í felur; 
með allskonar prettvísi leitar hann lags, 
og ljúgandi kaupir og selur. 

En hann tekur löngum með hógværð til máls 
og hagnaði af sérhverju lofar, 
en fyrr en að leiðin er löbbuð til hálfs 
er lfgin hans turnunum ofar. 

Og hvert sem hann leiðir pig, út eða inn, 
mun ógæfan marka f>ér sporin, 
og ef að f>tí færð honum fjársjóðinn f>inn, 
er feitin að hundstangu borin. 

Því lögin í Canada gefa honum grið, 
f>ó grípi hann ófrómur dalinri, 
og f>að virðist orðið að algengum sið, 
og—ágætis mannkostur talinn. 


22 



Já, aumt er að horfa á |>á iðandi kös, 
sem eigrar um strætin í hrönnum, 
f>ví hvar sem við förum er allsstaðar ös, 
af allskonar landráðamönnum. 

Þeir snuðrandi ráfa eins og refir í mó, 
með ránshug á meðan peir hjara, 
og iæsa f>á bezt sinni kaldráðu kló, 
er krókótta veginn f>eir fara. 

En fyrst að f>eir ryðja f>ann farveg til auðs, 
er fjöldanum auðráðin gáta, 
f>eir duga ekki að afla síns daglega brauðs 
með drengskap á ærlegan máta. 

Því letin og sællífið sækir f>á heim 
og svallf>runginn stór-borgar kliður, 
og staflausir veltast í strauminum f>eim, 
sem steypist til lastanna niður. 

Og ekki er að sjá að J>eir iðrist pess baun, 
f>ó ymsir á svikunum kenni, 
en illt er ef fátækir rata í f>á raun 
að reyna f>au fjárglæfra-menni. 

Ef óhapp j>eim kemur á fallandi fót, 
og feigðar mörk vofa yfir kinnum, 
er samvizkan vís til að mæla sér mót, 
við mannhrökin einstöku sinnum. 


23 



Menn vita það ekki hvort gatan er greið, 
sem gengin er handan við sæinn. 

Og hvað mun að eilífu 1/sa peim leið, 
sem lævísir entu hér daginn? 

Við þektum svo margan sem magnprota lá 
við maurana fyr en hann varði, 
og iðrandi, tárvotum augunum f>á 
í eilífðar náttmyrkrið starði. 

Og ef að j>ú kemur hér fleygur og frjáls 
úr fjallendi norðan úr höfum, 
f>á láttu’ ekki svikarann hengja á f>inn háls 
neinn hlekkinn úr jrjóðlífsins klöfum. 


Augnabliks þrá. 

Ég minnist f>ín svanni pá sólin upp rís, 
frá sædjúpi fögur og skær; 
á vængjum að flytjast í faðm f>inn ég kys. 
0, hve farsæll ég væri f>á, mær. 

Og.fengi ég öðlast f>að ástríka hnoss, 
sem armlögin f>ín geta veitt, 
og teigað af vörum f>ér koss eftir koss, 
væri kvöl minni í alsælu breytt. 


24 



Úr bréfi. 


Komdu nú sæll, ég klóra f>ér línu, 
kærasti vinur, að gamni mínu, 
bara svo ég syni þér 
að samt ég enn á lífi er. 

Héðan er heldur fátt að frétta; 
fréttirnar helztu eru þetta: 

Hér hefir gengið veiki í vetur; 
veinar nú hver sem betur getur. 
Höldar kalla það heilasótt. 

Hún hefir gengið dag og nótt. 

Margir hafa mat ei þegið; 
mikið er p>á af flestum dregið. 

Kveða við stunur, hósti og hnerri; 
ég held að sá djöfull aldrei þverri. 
Svo hafa margir lífið látið, 
og lifandi beiskum tárum grátið. 
Enginn veit kvar það kann að lenda, 
kannske f>að tald aldrei enda. 

Drepist nú allir, f>á dey ég líka. 
Drottinn veiti mér gleði slíka! 

Því upp til himins ég óðar færi 
og aleigu mína í poka bæri. 

I kaupavinnu hjá guði ég gengi,— 
f>ví guð hefir marga röska drengi — 
Dar mundi ég vinna verkin stór 
og verða skipað sæti í kór; 
svo mundi guð mér gefa hrund 
og gifta mig bara á sömu stund. 


25 


I>ar mundi ei skorta vistir né vín, 
vteri pá læknuð mæða og pín. 

E>á væri ég sæll. Ég segi ei meira. 
Svo muntu ei vilja hlusta á fleira. 


Grafskrift 

eftir mann sem kallaður var Guðmundur Ralli 
— og lifir enn. — 


Hann lagðist í fyllirí, dáðleysi og drasl 
og dugði ekki neitt til að vinna, 
svo lifði hann alt af við leiðindi og basl, 
og langaði sífelt í “pinna”. 

Hann bað ekki um lánið sem brúðguminn fær, 
og batt aldrei hjúskapar hnútinn, 
og átti ekki kærustur aðrar en f>ær, 
sem ölföngum spfttu upp um stútinn. 

Á endanum staurblindur féll ’ann á fold 
og fáir af söknuði grétu ’ann, 
en presturinn kastaði mold yfir mold, 
og maðkarnir byrjuðu að éta ’ann. 

Nú hvílast í gröfinni Guðmundar bein,— 
peir gátu ekki um lát hans í blöðum,— 
en f>6 byr nú sálin ’ans heilög og hrein 
á himnanna veitingastöðum. 


26 



Harmagrátur Stefaníu. 


Við höfum aldrei séð hann Sigstein tárast, 
en sælu notið gegnum brosið iians, 
og margri heiðurs jómfrú svíður sárast 
að sigra ekki hjarta f>essa manns; 
en f>ó að nú sé hart við afi að etja 
mun ástin síðar mykja kappans lund, 
f>ví marg oft hefir fallið frægri hetja 
að fótum meyjar — úti' í grænum lund. 

Og f>egar vorið sendir sólskins strauma, 
og svalalindin fær sér geisla bað, 
f>á hvílir ást og f>rá með dyra drauma 
und dularblæju,— hjörtun vita f>að.— 

0, ef f>ú, vinur, f>ektir óskir allar, 
sem elur hugur minn og her til f>ín, 
á kvöldin f>egar sól af suðri hallar, 
f>á svifir f>ú á vængjum heim til mín. 


Til Brúðarinnar. 


Þú varst lengi búin að bíða, 
hjargarlaus og full af kvíða, 
að f>ú fengir engann mann. 

Nú f>arftu’ ekki að kvarta og klaga, 
Kolbeinn mun um sína daga 
hita f>ér um hjartarann. 


27 



Nokkrir piparsveinar 

í Winnipeg hlaupárið 1912. 


Einmana Þórarinn f>reytir sitt skeið, 
með polgæði og stillingu á erfiðri leið, 
með gatslitnar vonir í öll f>essi ár, 
með útréttan faðminn og tárvotar hrár. 

En svo kemur Lúðvík og ijóshærði Nikk, 
sem læðast á kvöldin með spanaðan gikk; 
en f>ví verður ganglóan stundum svo stygg, 
og stansar ei fyr en hún veltur um hrygg. 

Og vesalings Gísli með grátstaf í kverk, 
og greyið hann Stefán með löngunarverk; 
en J>eir hafa krossfest sinn kynferðis vott, 
J>ó kvenfólki finnist f>að hreint ekki gott. 

En Guðmundur bóksali bjargarlaus stóð, 
sem brennandi eldstólpi í logandi glóð, 

J>ví heitmeyja-skarinn har eldsneytið að, 
en ástin í karlinum stóðst ekki f>að. 

Og Sigurður Vilhjálmsson lærði f>á list 
að leika við prinsessu í Danmörku fyrst, 
en síðan ’ann flutti hér vestur um ver, 
f>ær vilja’ ekki hafa ’ann að leikjum með sér. 

Já, f>ví er nú karlinum lífið svo leitt, 
hann leitar og biður, en fær ekki neitt, 


28 



en J>egar að kvöklar og dagsljósið dvín, 

J>á dreymir hann allskonar hræfugla og svín. 

Svo þekkist hann Hjálmur með stunur og sting, 
sem stjáklaði alla tíð veinandi í kring; 
en samt gat hann varast f>ann freistinga fans, 
sem forsjónin dregur að tilhneiging manns. 

En Andrés með nútíðar, nfgra:ðings snið 
er neitað á kvöldin um værðir og frið, 
f>ví kitlandi innyortis ástríkis-sótt 
hélt öndinni í spenningi langt fram á nótt. 

En til J>ess að ryðja honum Böðvari braut 
í baráttu lífsins og daglegri j>raut, 
er gustuk að einhver hin miðaldra mey 
að manninum snéri og segði ekki nei. 

En Jóhann með gleraugun staðfastur stóð, 
og starði eins og munkur á gjafvaxta fljóð; 
en náttúrulögmálið leitaði pá 
á lífæðar mannsins og taugar og J>rá. 

Og enn eru Jónar um hundrað í hóp, 
sem herrann í gáleysi af tilviljun skóp; 
en J>eir bera einskonar umskiftings keim, 
svo aumingja stúlkunum hryllir við J>eim. 

Hvert einasta hlaupár sem ber oss á braut, 
slær bjartari geislum í einbúans skaut, 


29 


}>ví frelsið og veizlunar viðskiftin ná 
svo voldugum tökum á stúlkunum þá. 

Og Eaton, sem verzlar með allskonar <lót, 
mun ógiftu stúlkunum gefa undir fót; 
pví hann hefir auglfst pá alla til sals 
ineð afslœtti í febrúar,— 300 tals. 

Og hver sem vill ná sér í nafnfrægan mann 
er neydd til að flyta sín morguninn pann, 
Jjví “Göllurnar” vakta hvað “barginið” bar, 
og berjast um landann við “Oountirinn” J)ar. 

Og hver sem er íslenzk og ógift j)ann dag 
mun efalaust tryggja sinn framtíðar hag. 

J>ví aldrei var mannval til markaðar leitt 
svo mannkostum búið, eins sællegt og feitt. 

Og svo Jæssar gömlu, sem gráta sitt skart, 
sem guð hafði í öndverðu synjað um margt, 
j)ær hafa rétt eins og fínustu frúr 
að fara til Eatons og velja J)ar úr. 


Nesti. 


Kaupum allir egg og mjólk — 
svo enginn J)arfnist hnífs, — 
J)ví við erum allir ferðafólk 
á ferð til eilífs lífs. 


30 




Sveitaþorpið Lundar. 


Alt af finst inér líflegt hér á Lundar, 
leika sér um strætin Vatnahundar, 
svo er f>essi kúabjöllu kliður 
á kvöldin f>egar sólin gengur niður. 

Alla daga öskrar hér í bílum, 
allir ,,búskar” pekjast svörtum dílum; 
á sunnudögum margoft eftir messu, 
maður getur tekið eftir pessu. 

Menn vita nú að f>etta’ er þjóðar siður, 
og J>á er líka altaf mestur friður, 
og ilmurinn svo angandi frá trjánum, 
og yndislegt að velta sér á hnjárium. 

Hér má líta fjarska margt af meyjum. 
og margar ganga á flegnum silkitreyjum, 
og valsa svo með brjóst og bera arma, 
en blíðu ljósi slær um enni og hvarma. 

Ein er hér J>ó allra kvenna fríðust, 
ein er hér f>ó saklausust og blíðust, 
ein, sem vekur allra sveina hylli, 
ein, sem brosir svefns og vöku milli. 

Hér er líka piparsveina sægur, 
sem um alla jörð er orðinn frægur, 
og af jæirn gengur helmingurinn haltur, 
og herrann veit, að J>á er maður valtur. 


31 



Og margir hafa fækkað á pví fótum, 
að fara á eftir þessum lundar-snótum. 

Dær hvísla bara vinlegt orð í eyra, 

eitt augnablik, en — svo fæst ekkert ineira. 


Piparmeyjar-harmur. 


Alt af gengur Dorbjörg preytt 
og þjökuð undir sorginni, 
því aldrei getur hún eignast neitt 
“outfit” hér í borginni. 

Eflaust mundi ganga greitt 
ef Gísli reyndi að hugg’ana, 
hann hefir marga löndu leitt 
úr ljósinu’ út í skuggana. 

Svo hafa margir fundið frið 
f forsælunni’ í “pörkunum”, 
legið f>ar og leikið við 
lífið undir björkunum. 


Rakarinn. 


Páll í skjóli herra Hans, 
hefir tól í standi, 
lafir á stóli listamanns 
lítill ólar-fjandi. 


32 



Út í bláinn. 

Maður nokkur kom á samkomu og bauðst 
til að “bulla út í bláinn, fólki til skemtunar ’. 


Hann stóð hér með krosslagðar hendur og hló, 
og horfði eins og flón upp í skjáinn; 
hann vissi hvað helgast í huga sér bjó, 
en — hann átti að vella’ út í bláinn. 

Svo leit ’ann hér óspiltan ungmeyja fans 
með augu sem blöktu’ eins og stráin; 
f>á titruðu strengir í hörpunni hans, 
en — hann átti að vella’ út í bláinn. 

Já, vesalings piltarnir finna svo fátt 
sem flestum er heitasta práin; 
en nú mátti ’ann alls ekki hafa pað hátt 
f>ví — hann átti að vella’ út í bláinn. 

Þær andlegu holskeflur keyrðu ’ann í kaf 
í kolgrænan, hyldjúpan sjáinn, 
sem mynduðust háfleigum hugsunum af, 
fm— hann átti að vella’ út í bláinn. 

Svo fann hann að ylgeisli vorsólar var 
að verma hér hálf-rotinn náinn; 
sú meðvitund hrylling að huganum bar, 
en — hann átti að vella’ út í bláinn. 


33 



Og svitann af enni sér einatt hann strauk, 
en alt af varð hvassari bráin; 
svo opnaði hann munninn og úr honum rauk 
sú andskotans vella’ út í bláinn. 


Miss Alftavatn 

í hugleiðingum eftir dansinn. 


Ef augu mættust mín og hans 
í munarblíðum lofnar-dans, 
pá undir fögrum friðarboga, 
mér fanst ég standa í einum loga. 

Og aldrei hefir halur neinn 
mig hrifið eins og pessi sveinn; 
og meðan hjarta í barmi bærist 
við brosið hans ég endurnærist. 


Billiardsalurinn 

og þrír forstöðumenn hans. 


£>að er mikil þjóðar smán 
petta refa setur: 
stritast hér við stuld og rán 
Stefán, Arni og Pétur. 


34 





Matsöluhúsið. 

(Wevel Café) 


Gekk ég niður Sargent seint á kveldi, 
sólin var að hníga í dyrðar-veldi, 
aftanroðinn gylti háar hallir, 
hljóðir stóðu borgarmúrar allir. 

Ró og friður hvíldi yfir öllu, 
ekki heyrðist hringla í neinni bjöllu, 
vagna skrölt og ys og f>ys var f>agnað, 
af preyttum lyði hvíldinni var fagnað. 

Inn á Wevel gekk ég svona í gamni,— 
glatt var oft á hjalla í J>eim ranni.— 

I>ar var breytt, og ekkert eins og forðum, 
allir sátu hljóðir yfir borðum. 

Fram um sal ég augum óðar rendi; 
að eins leit ég fáa, sem ég kendi. 

Inst við gaflinn Tryggva sá ég sitja 
og seiga kjötsteik ofan í sig brytja. 

Undarlega var hann súr á svipinn, 
sjfndist mér hann heljartökum gripinn; 
áfram gekk ég svona hægt og hljóður, 
heilsaði blítt, og sagði: ,,Vinur góður! 

Hvað er J>að, sem veldur J>essum voða? 
Veikum er f>ó alt af náð til boða. 

E>ó er eins og einhver píslar pína 
poka dragi yfir sálu j>ína. 


35 



J>ú, sem varst svo kómisbur og kyminrr, 
kvennhollur og liðugur og glíminn. 

Raun er mér að sjá pig svona gugginn. 
Segðu mér nú: af hverjuertu hnugginn?” 

Augum stórum upp hann ieit í hasti, 
augabryrnar voru á hendings-kasti; 
hendi svo í lófann á mér lagði, 
liðkaði á sér kverkarnar og sagði: 

,,Nú er Hest sem veldur manni mæðu, 
mað' guðs — sko, líttu á f>essa fæðu! 
Stofumærin stendur eins og pvara, 
steikin hrá — og Gerða er að fara. 

Hér var löngum gieði meðal gesta, 
griðastaður ritstjóra og presta, 
íslendingum oftast gott til fanga, 
endurnæring fyrir f>reytta og svanga. 

Nú eru okkar beztu dagar búnir, 
blaðamenn og prestar al-lir fiúnir, 
einn ég sit, en farinn er minn friður,— 
fjandinn er að toga Wevel niður”. 


Staka. 


I>ér var löngum létt um vik, 
og laginn varstu, greyið; 
en f>ú hefir ótal asnastryk 
um æfi f>ína dregið. 

36 



Ég syndga mest á sunnudögum. 

Ég syntlga mest á sunnudögum, 
svo er varið mínum högum 
að aidrei hlyði ég landsins lögum, 
sem lúta að [iví að hugsa rétt; 
því hugurinn er á harða sprett, 
í leit að öllum ástasögum, 
sem ég get séð og fundið, 
og sálu minni biómsveig geta bundið. 

Ég fékk ungur ást á sprundum; 
öllum mínum helgistundum 
varði ég á p>eim vinafundum 
vorsins nætur út og inn. 

O, sú gleði, drottinn minn! 

Vafinn silkimjúkum mundurn 
mér var ljúft að heyra — 
frfðrar snótar ástarmál við eyra. 

Oft um miðjar messutíðir, 
meðan fólk á prestinn hlyðir, 
leika um mig Ijúfir, [>/ðir 
lífsins ásta-blossar — 
f>egar ungfrú sér í sæti hossar. 

I>egar fólkið svo um síðir 

synda-yðran tjáir, 

bið ég jæirra bæna er sál mín j>ráir. 

Lít ég svanhvít brjóstin bærast, 
bros á vör og kinnar færast, 


37 


allar taugar endurnærast 
í ínér við pá dyrðar sýn, 
elsku hjartans, ástin mín! 

Það sem meyju og manni er kærast 

má hér ekki greina,— 

ástin hvílir oft á milli steina. 

Hvar sem yfir fold er farið, 
flestum er nú svona varið; 
jjví er heldur hart á barið, 
hér í þessu landi, 

að allir verða að vera í hjónabandi. 

Karlmenn ættu að klippa af skarið, 
krefjast bóta á högum, 

svo allir fengju að faðmast samkvæmt lögum. 


Kvenfélagið. 


t>að var indæl aftanstund 
eitt sinn hérna um daginn. 
Kvenfélagið fór á fund 
fyrir vestan bæinn. 

Frúrnar allar fjær og nær 
fluttu í töskum vitið. 

I fjóra tíma (>ögðu pær, 
og f>á var fundi slitið. 


38 



Um stjórnarsvikin í Manitcba 1913—1914. 

(Samtal) 

A. Við skulum bera höfuð hátt — 
hátt í Roblins stjórnar nafni. 

Til að geta dansað dátt 
dugar bezt að leika fiátt; 

svo eru skot í allri átt, 
einhver þó að steli og safni. 

Við skulum bera höfuð hátt — 
hátt í Roblins stjórnar nafni. 

B. Þið hafið tapað vind’ úr voð, 
vesalmenni og bófar. 

Hvar er ykkar sterka stoð, 
stjórnar-pryði og vara-goð? 

Það fer alt í sama soð; 
svikamylla og þjófar. 

Þið hafið tapað vind’ úr voð, 
vesalmenni og bófar. 

A. Það er flestu óhætt enn; 
ekkert verður sannað. 

Stjórnin hefir mæta menn, 

Montague er sleipur enn, 

{>að mun tíminn sína, senn 
svona f>egar alt er kannað. 

Það er flestu óhætt enn; 
ekkert verður sannað. 


39 


B. Þið skuluð ekki hafa hátt, 
Horvood f>ó að skæli. 

Þeir eiga fieiri bysna bágt, 
bíður njósn við hverja gátt; 
f>að hefir enn pá fundist fátt, 
frá f>ví refa-bæli. 

Þið skuluð ekki hafa hátt, 
Horvood pó að skæli. 


Veggjalúsin. 


Und koddanum bíður hún blíð og rjóð 
uns blundur á hvarm mér sígur, 
svo læðist hún til mín létt og hljóð; 
f>á lifnar og örfast mitt hjarta blóð 
og örar’ um æðarnar smígur. 

Svo legst hún að vanga mér vært og rótt, 
og viðkvæmu fingrunum beitir; 
og hún er mín draumsjón um dimma nótt, 
f>á dagur er liðinn og alt er hljótt, 
og sál minni sælu veitir. 

En svo f>egar árdags röðull rís, 
f>á rís ég með sól á fætur. 

Þá hoppar hún burt, mín draumadís, 
og dvelur í hulins-Paradís, 
en hlakkar til næstu nætur. 


40 



Frúin. 

Frú Stefanía leikkona kom frá Islandi og spann 
gull á leiksviÖinu í leiknum „Kynnahvolssystui’ 1 . 


Komin yfir kaldan mar 
kynja-fögrum listum búin, 
íslands sómi er og var, 
andlegt gull í sálu bar, 
enginn hefir hér né þar 
hjörtun vakið eins og frúin. 

Komin yfir kaldan mar 
kynja-fögrum listum búin. 

Steyptust niður á ,,Station” 
straumaföll af íslendingum. 

Þar var Björn og J>ar var Jón, 

J>ar voru spekingar og flón; 
allir vildu sjá J>á sjón; 
svo var fjöldi að hoppa í kringum, 
Steyptust niður á ,,Station” 
straumaföll af íslendingum. 

Til að fagna góðum gest’ 
gafst hér íslendingum færi; 
en vitanlega varðar mest 
að viðtökurnar takist bezt; 
nú var von á næstu lest, 
nú var gónt — já, J>ó J>að væri. 

Til að fagna góðum gest’ 
gafst hér íslendingum færi. 


41 



Ur föðurgarði frúin bar 
fjölda marga dyra muni; 
aldinn rokkur einn var f>ar, 
á hann gullið spunnið var. 
Vestur-íslenzkt aldarfar 
alt af kitlar slíkur spuni. 

Ur föðurgarði frúin nar 
fjölda marga dyra muni. 

íslendingar allir hér 
óðir vildu bera rokkinn; 
hver einn reyndi að sjá að sér; 
svona gesti lotning ber. 

Hvar sem heiðurs frúin fer 
fylgir henni litli hnokkinn. 
íslendingar allir hér 
óðir vildu bera rokkinn. 


Sigling lífsins. 


í>ó p>ú brjótir skip á skerjum, 
skolist hrönn og tynir verjum, 
pú mátt ekki láta linna 
lífsþrá d^rstu vona þinna. 


42 


Mistök. 


— Feðranna dáðleysi er barnanna böl 
og bölvun í nútíð er framtíðar kvöl. 

—St Th. 

Ef húsbóndinn ætlar að aga 
með ávítun soninn til bóta, 
j>á iileypur kálfur að klaga, 
en konan og móðirin hóta: 

Ef faðirinn hafi ekki hægan, 

[>á hrópi f>ær strax í fóninn 
á einhvern slunginn og slægan 
og sleipan lögregluþjóninn. 

Og hÚ8freyja í haukana setur, 
og hnefana skekur við karlinn : 

,,Þú ættir að passa pig, Pétur, 
f>ú pöróttur póttir og svallinn. 

E>ú ættir að muna svo mikið, 
f>ó mannorð f>itt daglega skaðir, 
að f>ú hefir sæmd f>ína svikið.— 

Ja, sveiattan, f>ví líkur faðir! 

E>ig langar víst sjálfan í sukkið, 

[>ó samvizkan bæli pig inni, 
og f>ví hefir drengurinn drukkið 
f>ær dreggjar frá ættinni f>inni”. 

43 



En Pétur var seigur í svörum, 
og sótrauður vai’ð liann á litinn; 

|>á var sá friður á förum, 
sem frelsaði skilningarvitin. 

l>ví nú var hann rjúkandi reiður, 
og rauk eins og elding um pallinn; 
en strákur í gáttinni gleiður 
leit glottandi framan í karlinn. 

Svo skiftust peir skömmum við borðið, 
en skrattinn,— hann sat p>ar á gæjum. 
Já, svona er nú uppeldið orðið 
í öllum sveitum og bæjum! 


Þrábeiðni. 


Óttalegar eru f>ær 
ástríðurnar þínar; 
f>ær eru eins og kreptar klær 
kringum vonir mínar. 


Letinginn. 


Illa pjónar landi og 1/ð, 
liggur á prjóna sessum. 
Andlits-sjónin ekki fríð, 
er á dóna pespum. 


44 







Refur í sauðargæru. 


Ég pekki mann, sem heilsar ávalt eins, 
með unaðs-bros á vör, sem alla kætir; 
hann tekur hattinn ofan undir eins 
í auðinykt fyrir hverjum sem hann mætii. 
Leggur sæta silkitungu að eyra, 
og svarar eins og hver vill fá að heyra. 

En ef J>ú lítur fast í augun inn, 
j>á áttu víst að sjá hans gleði skerta; 
hann snjfr f>á undan, kafrjóður á kinn,— 
j>ú komst við streng, sem ekki mátti snerta. 
t>ví — bak við mannsins ytra útlit sefur 
í illum draumi slunginn bragða-refur. 

Og heyr J>ú, vinur, vel J>ú aldrei skjól 
til varnar J>ér, í neyð hjá slíkum herra; 

J>að gæti dregið flóka fyrir sól, 
pér findist kannské brosið milda pverra; 
pví hann er alt af viss að vega að baki 
og varpa J>ér til grunns á prælataki. 


Hundgáin. 


Úti við gangstétt reifst hundur við hund, 
með helvítis ógurleg læti, 
og par stóð Jón Einarsson [>éttur í lund, 
og pokaði ei hendi eða fæti. 


45 


Við burtför Níelsar. 


Sumar meiga sárt um biuda, 
f>ær sigla uin strætin milli vinda, 
að sjá hann Níels bagga binda, 
og bera J>á niður á ,,Station”; 
f>að er heldur svipleg sjón. 

Hann sem alt af lét sér linda 

að lifa hér í næði, 

ætlar nú að stökkva burt í bræði. 

Knginn þessu veit hvað veldur,— 
vkiir mannsins ekki heldur,— 
f>ví hulins-öflum ofurseldur 
er hans sálarkraftur. 

En sutnir halda að hann komi aftur. 

Af meyja fjölda ástar-eldur 

er honum hér kyntur; 

pví er slæmt ef dettur í hann dyntur. 


Afleiðing bannlaganna. 

Innan-purkur og utan-bleyta 
eru að gjöra fólkið ,,domm”. 
Hvað á að fara, hvert á að leita, 
hvar er hægt að ná í romm? 

46 




Byrjun á ljóðabréfi 


Skáldið, til að stytta stund, 
stuðia falla lætur; 
það hefir stundum létt mér lund 
langar vökunætur. 

Níels haltrar hér um gólf, 
hefir á öllu gætur; 
kemst í rúmið klukkan tólf, 
klukkan tíu á fætur. 

Alt af klæddur eins og ,,lorð”, 
andlit smurt og p>vegið, 
kaupir hér af Kínum ,,borð”, 
kvíðafullur, greyið. 

Eirðarlaus um aftanstund. 
upp úr svefni veinar. 

Sjaldan geyma glaða lund 
gamlir piparsveinar. 


Staka. 


Ef f>ig hendir eitthvert slys, 
alt af læknar sopinn. 

Gakk f>ú aldrei góðs á mis, 
Gerða stendur opin. 


47 



Goodtemplarar á skemtiferð 

til Cimlí 1911. 


TilefniS: — Hjaltalfn kvað lýsing af Gimli 
„Þar eru ær og kýr á beit, 
og akrar á bak við skóga". 

I)á Goodtemplarinn landið leit 
lifnaði margra sinni; 
f>ví gimbrar allar gengu á beit, 
en Gimli hrútar inni. 

Og Hjaltalín með sinni sveit 
svalaði lönguninni; 
f>ví gimbrar allar gengu á beit, 
en Gimli hrútar inni. 

Og Gunnlaugur í garðinn., 

gremja varð í sinni; 

f>ví gimbrar allar gengu á beit, 

en Gimli hrútar inni. 

En litli Jói í laufgum reit, 
lapti úr skyrfötunni; 
en gimbrar allar gengu á beit, 
en Gimli hrútar inni. 

Helgi gekk á gefið heit, 
glaptist honum minni; 
f>ví gimbrar allar gengu á beit, 
en Gimli hrútar inni. 


48 



Lambið. 


Höf. var beðinn að þýða eftirfarandi 
erindi úr enaku : 

Mary had a little lamb, 
its fleece was white as snow, 
and everywhere that Mary went 
the lamb was sure to go. 

Þýðing: 

María átti lítið lamb, 
sem ljóst á ullu var, 
og hvert sem María lagði leið, 
var lambið komið frar. 

Viðauki: 

Mrs. tíveinsson sat um nótt 

sveitt að f>yða brag, 

ljósið hennar logaði langt fram á dag. 

Lagði geisla yfir grund, 

grunsamt f>etta var. 

En hvar sem frúin lagði leið 
var lamb komið f>ar. 


Winnipeg. 

I Winnipeg má vara sig á prettum, 
f>ví varmenn lifa f>ar í öllum stóttum; 
með 1/gi og svikum láni hver er rúinn 
að ljúga sér út dollar — pað er trúin. 


49 



Manga. 


Hún Manga fór að dansa hérna um daginn 
dæmalaust fór vel á henni kraginn; 
hún fór í fína kjólinn; 
f>á fékk ég hjartaslátt. 

En blessuð sumarsólin 
sigldi ofur lágt. 

Skein á alt, 

skein á voga og tanga, 

3kein á alt, 

skein á brjóst og vanga, 
skein á alt. 


Kosningavísur. 

Bardaginn stóð milli tveggja heiðursmanna. 

Þeir sem Albert fylgdu á flot 
fyltust sulli og meinum, 
flestir af f>eim féllu í rot 
fyrir Skúla einum. 

En Albert stóð fyrir utan garð, 
enginn vildi sjá hann.— 

Eins og lítið lambasparð 
litu flestir á hann. 

Nú er fokið flest í skjól, 
flúin allur líður. 

Nú má skríða klerk í kjól, 
kirkjan tóma bíður. 


50 



Koppa-bragur. 


Mér er alveg satna f>ó ég segi frá f>ví hátt, 
f>ær sögur hafa gengið, f>ó pær reyndar fari lágt, 
aðeinn af f>essum ,,Solidated farmers” liati ,,fitt”, 
hann fékk f>að hérna um daginn, 

f>egar leikið var og — hitt. 

Það vildi svona ákaflega undarlega til, 
hann Olafur frá Winnipeg 

kom hér með leik og spil; 
og til að geta synt hann eins og sæmdi vorri f>jóð, 
hann sagðist fmrfa að lána hérna 

áhöld mörg og góð. 

Hann vissi bezt hvað leikendurna 

vanhagaði’ um hér, 
sem vitanlega er ymislegt, sem fjöldinn aldrei sér; 
og par á meðal næturgögn að nota petta kvöld, 
f>ví norðangolan reynist hér svo hættulega köld. 

Og formaður hjá „Solidated” sagðist skyldi ijá 
frá „settum”, par við verzlunina, rósakoppa prjá, 
en með f>ví eina skilyrði, f>eir skemdust ekki f>ó, 
pví skrautið væri búið til hjá 

Kínverjum — ,,you know”. 

,,Þeir bera”, sagði 'ann, 

,,!angt af öllu listaverki í heim, 
og leikendurnir allir geta speglað sig í f>eim. 


5' 



Þeir kosta líka f>rettán-sinnum-{>rettán dali hver, 
og f>að er meira en nokkur hefir borgað fyrir gler. 

Eg skora á þig í mínu nafni og Kína-keisarans, 
að kasta ekki ábyrgð pinni 

á hendur nokkurs manns”. 
Og Ólafur með spekingssvip og handabandi hét, 
að hafa gát á pjófunum og veiða J>á í net. 

En svo kom f>etta makalausa, minnisstæða kvöld, 
sem mönnum aldrei gleymist.sem að lifa J>essa öld; 
j>ví leikendurnir sjfndu okkur Imlins-heima spil, 
sem „hippnotæsaði” alla sem að gátu fundið til. 

Og seinna pegar Ólafur og allir voru á burt, 
um alla sali leitað var að koppunum, og spurt. 
Þeir skrifuðu til VV'innipeg og víðar út um heim; 
en vikur liðu og engin maður frétti neittaf f>eim. 

En allir bæir hafa nú sín eigin parfaj>ing, 
og J>ví á Lundar ,,Teiegram”, 

sem hleypur sjálft í kring. 
I>að segir ailar fréttir, sem að eiga að liggja lágt, 
og leggur sínar víðu hlustir upp við hverja gátt. 

í fyrra kvöld var „Telegram” á tölti úti’ í bæ, 
og tunglið lagði bleikar slæður yfir lönd og sæ; 
en næturkyrðin J>ögul hafði sveipað sinni ró 
um syndum spiltan heiminn, 

til að boða hvíld og fró. 


52 



En heyra mátti úr fjarlægð 

einhvern undarlegan klið, 
og óðar lagði ,,Telegram” sín hlustarfæri við — 
Og hljóðið kom frá lyfjabúri læknisins á ,,eitt”, 
og líkcist pví að glösum væri 

klingt með — ekki neitt. 

Þá hoppaði Lundar ,,Telegram” 

á tánum eins og mús, 

og til að geta rannsakað og skoðað f>etta hús, 
f>að læddist upp að dyrunum 

og gægðist inn um gat 
f>ar Gabríel með dyrgripina augafulla sat. 

Og næsta morgun ,,Solidated” fengu f>essa frétt, 
og formaðurinn, berhöfðaður, hlópí einum sprett, 
og tynda sjóðinn aftur heim í búðarglugga bar, 
og blessuð sólin skín nú glatt á d/rgripina f>ar. 


Stökur. 


Margir sniliings nafnbót ná, 
naskir fylla í bletti; 
og hlaða gylling utan á 
apa og villiketti. 


Ég yrði smeykur, mæta mær, 
að mæta f>ér í grandleysi; 
f>ú ert varla ferðafær 
fyrir f>ínu tannleysi. 


53 



Inngangsorð 

fyrir „Fonninu", blaði gefið út á Lundar, Manitoba, 
í október 1921. 


Vér horfum á fiðrildi og fuglanna mergð, 
sem flögrar um löndin til bjargar. 

Og náttúran öll er á flugi og ferð 
með framsóknir stórar og margar. 

En maðurinn réttir út hikandi hönd, 
og horfir með kvíða á framtíðar-lönd. 

Vér finnum í bænum er br/nasta p>örf 
á blaði, sem deyfðinni klórar; 
vor framsóknar-prá er svo dæmalaust djörf, 
og draumsjónir andans svo stórar. 

Og f>jóðræknis tilprifin tryggja vorn sess, 
með tilstilli ritstjóra, læknis og prests. 

Vér sjáum að fólk er á lífinu ieitt, 
sem labbar hér þögult um bæinn. 

Og til eru menn, sem að trúa ekki á neitt. 
og treysta ekki á ljósið og daginn. 

Oss langar að kveða svo kröftugan brag, 
að karlarnir jækki sinn upprisudag. 


Skrifað í vísnabók. 

Geng ég inn af gömlum vana, 
gott er að sækja vinafund. 
Elsku, hjartans, sæta Sjana, 
sittu hjá mér litla stund. 

En hvað pú ert ung og fögur! 
O, hvað {>ú átt hreimpytt mál! 
Ef J>ú lest mér ljóð og sögur 
lyftir yfir minni sál. 


54 



Stúkan Helka Nr. 33. 

(Minni) 


Ef við lítum nú aftur í árin, 
yfir ekknanna og barnanna tárin, 
sem að lauguðu legstaði og hreysi, 
yfir líknar- og munaðar-leysi, 
meðan ofdrykkju öld var á geysi, 

þá er breyting til batnaðar fengin; 

[>ví skal braut f>ín að takmarki gengin, 
f>ar til löggjöf og leiðtogar pjóða 
bera lán til að meta f>ann gróða, 
sem að f>ú hefir geymt f>ér til góða. 

Hér skal unnið í eitiing og friði; 
hér skal alla tíð stemt að pví miði, 
gegnum beljandi brimröst að landi: 
til að bjarga f>eim veika frá strandi. 
f>að er hvorttveggja: vegsemd og vandi, 

Ég sé ljós yfir landinu skína, 
sem að leiftrar um minningu f>ína. 
f>ú átt blíðasta brosið hjá svanna; 
f>ú varst bjargvættur táldregnra manna 
f>ú vanst alt af að sigri f>ess sanna. 

Hvað er líf f>inna líðandi daga? 

Það er iíknar- og menningar-saga, 
sem að hvetur f>á óbornu og ungu 


55 



til að unna hér feðranna tungu, 
sem að íslenzku svanirnir sungu. 

Meðan hnígur að sædjúpi sunna, 
meðan sveinarnir heitmeyjum unna, 
skulu menn p>eir er vígi J>ín verja 
bera vopnin, og trygðir pér sverja, 
og að Bakkusar bölvargi herja. 

Sitji, Hekla, f>itt hámark að völdum 
meðal heimsbúa á komandi öldum, 
f>á mun heilbrigði í hugsun og tali 
skipa hásæti um mannlífsins sali; 
f>á mun heiðríkt um háfjöll og dali. 


Stúkan Skuld. 

27. Sept. 1911. 


I>6 oft sé í kringum oss dapurt og dimt 
og daglega andstreymið nístandi grirnt, 
pá blikar af stjörnu, sem framundan fer, 
svo formaður, hafviitur, ströndina sér. 

Og, Skuld, f>ú ert stjarnan sem leiðir í land, 
og 1/st hefir mörgum sem ætluðu í strand 
í æðandi stormi af ólgandi dröfn, 
með óskertum sigri í friðsæla höfn. 

56 



Og hvað sem að framtíðin leiðir í ijós, 
fá leiðtogar kærleikans verðskuldað hrós; 
pví peir hafa göfgað og miklað hvern mann, 
sem menning er vaxinn og siðferði ann. 

8já, hrosið uin varir og kafrjóða kinn, 
sjá, kraftinn og ylinn sem streymir hér inn. 
Og ]>að eru kærleikans bróðurleg liönd, 
sein hjóða okkur samhygð og vinhlyja hönd. 

t>ó hlómskrúðið falli, pó fölni hver eik, 

Jjó fjólan í dalnum sé stirnuð og bleik; 

J>á eigum við sólskin og sumarið hér 
í svartasta skamdegi í fanginu á J>ér. 

Og J>að er oss alla tíð ánægju stund, 
að eiga hér lieima og sækja pinn fund; 
og meðan að nokkur á norrænan kraft 
mun nafn f>itt og starfsemi í virðingu haft. 


Ungmennafélagið. 


Hér er svo margt, sem eykur manni yndi, 
og örfar smæstu hjartans blómstur fræ; 
og hér er eins og leiki alt í lyndi, 
pví lífið sendir til vor hlyrri blæ. 

Við finnum öll að J>að er J>essi ylur, 
sem J>rótt og líf í sálir vorar skóp; 
hann á J>að töfra-afl, sem enginn skilur, 
og andar blítt á f>ennan vina hóp. 


57 



f>að er svo gott að geta verið ungur 
og gleði notið meðan dagur er; 

J>ó brautir sumra liggi um kletta og klungur 
má komast langt ef samhygð aldrei J>ver. 

Og meðan æskan vermir vanga rjóða, 
og vonarstjörnur lysa ungum hug, 

J>á vaknar traust á sigursæld hins góða, 

J>á svífur andi manns á himin-flug. 

Og hér skal ávalt ungur sveinn og svanni 
mót svefni og doða hvetja andans hjör; 

J>ví J>að er bjargföst bölvun hverjum manni 
að bæla niður æsku-táp og fjör. 

Og J>ví skal fram með bros til beggja handa, 
en beita hug, sem aldrei vegur salt, 
og pá mun ekkert fyrir stefni standa, 

{>ví sterkur viiji getur klofið a)t. 


Kvöld með Unitörum. 


Ég ætla ekki að pexa við prestana í kvöld, 
sem paradís guðanna fundu. 

En hvað sem oss flytur hin ókomna öld, 
J>á unnum við J>essari stundu. 

Sjá, vorsólin geislana á gulldiskum ber, 
og gleðin á lífvarða-fylkingu hér. 

58 



Okkur sem höfum hér mælt okkur mót 
og manndáð og frelsinu unnum; 
f>að var pó í öllu okkar andstreymi bót, 
að offra pví bezta er við kunnum. 

Og f>að eru nú engin bláþráða-bönd, 
sem bitida okkar starf yfir höf eða lönd. 

Og þeir sem nú hafa hér haldið upp vörn 

mót hégiljum liðinna alda, 

og malað f>ær sundur í sannleikans-kvörn, 

f>eir sigra og komast til valda; 

og f>á verður hræsnin og hálfvelgjan dauð, 

en heilnæmt til nautnar vort andlega brauð 

Að rannsaka og leita eftir orsök til alls, 
er eitt, sem að mannsandinn f>ráir. 

Og við f>að ber ávöxt frá fjöru til fjalls 
hvert frækorn sem skynsemin sáir. 

Því hvar sem að trúin á rotnaða rót 
ryrnar hún, hverfur og treðst undir fót. 

Dví alt f>að sem mönnunum miðar til góðs, 
og menningin hefir að bjóða — 
hvort framsett í ritmáli, ræðu eða óðs,— 
f>að reiknum við landinu gróða; 
og f>að eru ljósin sem lysa okkur nú, 
sem leiðtogar frelsisins gáfu okkar trú. 

En svo eru hópar sem hylja sig enn, 
og hafa f>ó styrkt oss að málum; 
og f>að eru drenglyndir, dugandi menn, 


59 



með dómgreind í heilbrigðum sálum. 

En f>ví ekki að vinna pá allir sem einn, 
uns aldan er klofin og vegurinn beinn! 

Og andlitin verða ekki flöktandi og föl, 
sem frjáls-trúin merki sitt gefur. 

I>að er ekki hræðslan við helvítis kvöl, 
sem holund í sál J>eirra grefur. 

En trúin á vísdóms- og sannleikans-sól 
mun senda f>eim geisla um öll komandi jól. 

X>ó við séum smáir og finnum svo fátt, 
við fögnum J>ví einhuga, glaðir, 
að stóimenni og vísindin hefja sig hátt, 
úr hafi yfir aldanna raðir. 

Við sjáum að guð er að varða J>ann veg, 
svo villist ei ókunnir, j>ú eða ég. 


Endurminning. 

Eg man er ég kvaddi J>ig síðasta sinn, 
mér s/ndist J>ú hnýpinn og föl á kinn 
og augun J>ín dimmbláu döpur. 

Það hvíldi yfir sál J>inni sorgblandin ró; 
ég sá J>ó svo glögt hvað í huga J>ér bjó, 
og — örlögin nístandi nöpur. 

Mig langaði að tefja og tala um svo margt 
svo töfrandi fagurt og skínandi bjart, 
sem andi manns fagnar svo feginn. 

60 





En f>á var sem lokaðist útsýnið alt, 
og eitthvað sem snerti mig, nístandi kalt, 
er hugur minn horfði út á veginn. 

En nú f>egar heyri ég heldunur J>ær, 
sem himininn rjúfa, en eldlogum slær 
um hauður, og hersveitum granda, 

[>á birtist f>ú alla tíð, elskan mín góð; 
f>að örfar og hvetur mitt norræna blóð, 
og veitir mér styrk til að standa. 

Ég veit að svo margur á misstigin spor, 
og mátti’ ekki lifa sitt fegursta vor; 
f>að fellur í gleymskuna grafið. 

Ef lít ég hér síðustu sólhvörfin mín, 
f>á sendi ég geislana heim til f>ín 
með hugskeytum út yfir hafið. 


Hjúkrunarkonan. 

(Orkt 1917) 

Ég vildi, systir, mega f>akka f>ér 

með fmsund kossum, margar unaðs stundir,— 

f>ví það sem helgast bf r í brjósti mér 

var blómgvað |>ínum friðar-vængjum undir. 

Dú vaktir hjarta mínu dyra drauma, 
sem drifu á burtu lífsins köldu strauma. 


61 





Ég fly til þín er skuggar skyggja á leið, 
og skyjadrif er yfir vonum mínum. 
t>á brosir pú, sem stjarna af himni heið, 
f>á hallast ég að rounarfaðmi ju'num; 
og hvar sem brautir mínar framtíð telur, 
j>ín fagra mynd í huga mínum dvelur. 

Þitt augnablik, fútt heita hjarta slag, 
pinn hlyji koss, j>inn silki mjúki arrnur, 
pitt milda bros, j>itt netta iimalag, 
f>itt létta fótatak, J>inn hvelfdi barmur, 
pað eru mínir djfru verndarvættir, 
sem vaka par ti! andartak mitt hættir. 


Til Mr. og Mrs. Benjamíns Jónssonar 

á silfurbúðkaupsdag þeirra 20. ág. 1919. 


Ég svíf í anda, vinir, langar leiðir 
og lít til baka yfir farna braut. 

Ég sé hvar rísa hnúkar herðubreiðir 
í heiðum blám, við norðurhafsins-skaut. 
Og þar á sól og vornótt vöggu j)fða 
um víðigræna dali og upp til hlíða. 

Og par voru ykkar fyrstu draumadísir 
frá djúpi seyddar upp við fossanið. 

Og f>ar er margt sem æsku-augað ffsir 
62 



og Migin fegurð getur jafnast við. 

Því er oft, pá æfi fer að halla, 
að endurhljómar p>aðan til vor kalla. 

Þið munið glögt að fyrir fjórðung aldar 
í fögrum dal, á litlum sveita bæ, 
pá voru beztu vinaóskir valdar 
og veizlukliður barst um lönd og sæ, 
og fjöllin sendu beigmáls-blíða tóna 
í brúðargjöf til ykkar, kæru hjóna. 

Þar stóð J>ín frú í björtum brúðarklæðum 
með bros á vör og æsku rós á kinn. 

Þá var sem sveinar allir gengju á glæðum; 
peir gátu tæpast dulið huga sinn. 

En þá var mærin þér að hjarta bundin, 
og J>ví er Ijúf í minning pessi stundin. 

Þið hafið hlotið ylhug allra manna, 
sem ykkur kyntuet, bæði á fróni og hér. 
Og vinahót frá hverjum góðum granna, 
er gulli betri sjóður, hvar sem er. 

Og peir sem oftast hér að garði ganga, 
peir geta dæmt hvort ei var gott til fanga. 

Ég lít í hiding framtíð bjarta og breiða, 
sem boða ykkur langan sólskins-dag, 
par heillavættir allar götur greiða, 
svo gefst að lokum heiðskjfrt sólarlag; 
og það er ósk og von frá vinum öllum 
frá vesturströnd að efsta bæ á fjöllum. 

63 



Til Miss P. Guttormsson. 


Mér l'mst dauft og dyrðar lítið hér, 
og dauðafiögn uin alla hotel-sali; 
og pað (inst líka mörgum fleiri en mér, 
f>ví maður valla sést nú brosa í tali. 

I>að var sem heimur dytti í dúna-f>ögn 
um daginn, sem að fórstu parna vestur; 
ef pettað bráðum skánar ekki ögn, 
f>á ekki stöðvast hér má nokkur gestur. 

Ég man f>ú stóðst við fónógraíiinn, frjáls, 
og fegurð skein af pínum andans-sjónum, 
en dökkir lokkar liðu pér um háls, 
og loftið fyltist unaðs pyðum tónum. 

Og f>ú gast heillað alla inni hér, 
f>ó eitthvað hefði máske hrygt pá áður. 
Og ég fann blóðið hitna í hjarta mér, 
og hoppa petta í níutíu gráður. 

Kg veit að ótal sveinar sakna pín,— 
f>eir sögðu mér J>að litli Beggi og Mundi, 
og doktor Broughten drekkur eins og svín, 
en Doddi sést nú ekki á neinum fundi. 

Dað hefir hvisast að þú yrðir sótt,— 
og eitthvað verða [>eir til bragðs að taka. 
rtvo, bless>ið, komdu, komdu aftur fljótt, 
já, komdu á næsta ,,treini” strax til baka. 

64 



Móðir. 


í fyrsta sinn er opnast augu [>ín, 
og örlög hulin ráða þínum kjörutn, 
af mjúkum höndum lagður ertu í Kn, 
með ljúfum kossi af fúnnar móður vörum. 

Og hún fann yndi að vaka og vagga [>ér, 
og vakta [>ig, við hverja hreyfing sína ; 
og oft f>ig vafði’ hún blítt að brjósti sér 
og bað til guðs, að vernda framtíð [>ína. 

Hún pekti og skildi öll [>ín bernsku brek, 
og bygði með f>ér ótal sk/ja-borgir. 

Hún kvartaði aldrei um sinn [>rótt né [>rek, 
og f>ú varst hennar 1 jós við gleði ogsorgir. 

Þú getur farið út um al-heims lönd 
og öllu [>ínu deilt við stórar [>jóðir, 
en f>ig mun alt af heitust binda bönd 
við bernsku daga og ást á júnni rnóðir. 

Og f>egar flest í veröld, vinur, brást, 
og vonir [>ínar finna hvergi gróður, 

[>á áttu helga, himinborna ást 
í hjarta fúnnar öldnu, göfgu móður. 


65 



Fallinn vinur. 


Nú sit ég í rökkri við arin eld, 

|)VÍ úti er hríð og frost í kveld; 
ég stari í brestandi bálið. 
í>ar sé ég í gegnuni glóð og reyk, 
liinn geigvæna, svarta hildarleik; 
í loganum stirnir á stálið. 

Mér finst að ég horfi inn á heljarslóð, 
og herskarans sjái ég líf og blóð, 
f>ar streyma frá opnum undum; 
ég sé hvar J>ú hneigst og mistir mátt, 
og mér finst f>ú hvísla ofur lágt: 

,,Nú slitna pau bönd, er við bundum”. 

í víggröfum stóðstu með víkings brag 
og vaktaðir fjandmanninn nótt og dag, 
f>að hneig ekki á brá þína blundur; 
f>ví skothríðin dundi í allri átt 
með öskrandi sprengingar, hátt og lágt, 
sem alt væri að sviftast í sundur. 

I>ér hraut ekki af vörum neitt’æðru orð, 
f>ó öskraði himin og skylfi storð 
við prumuna af f>ýzkum kúlum. 

JÞú hneigst eins og hetja í hinsta sinn. 
0, hjartkæri, bezti vinur minn! 


66 



Hluttekningar-stef til vinar í sorg. 


í hluttekning rétti ég f>ér heita hönd, 
hjartkæri, vinur tninn, góði; 
ég veit hvað er sárt þegar bresta f>au hönd, 
sem binda vor hjörtu, vort líf og önd. 

Ég sé f>ú berð harm f>inn í hljóði. 

Nú hvílir f>að fölnað, f>itt bjarta blóm, 
sem brosti við árdegis-roða. 
t>ú heyrðir í vorblœnum unaðs-óm, 
sem átti ekki skilt við f>ann heljar dóm, 
sem feigðin og frostnætur noða 

t>ú elskaðir djfrasta drenginn f>inn, 

Og dagarnir veittu f>ér yndi; 
við hlið f>ína lék hann sér út og inn 
með æskunnar ljúflings bros á kinn, 
og alt fanst f>ér leika í lyndi. 

En pá kom hún, sorgin, og drap á dyr; 
f>á dapraðist lífsglaða f>ráin. 

Hann veiktist, f>ú sast f>á við sæng hans sem 
tneð sælustu von um hann lifði hér kyr. 

En, drottinn minn, nú er hann dáinn! 

Nú stíga pín andvörp til himins hátt, 
og harmur f>inn laugast tári. 

Þú spyrð nú f>ann hulda, helga mátt, 
hví f>urfti ’ann að deyja svona brátt; 
hvað veldur f>ví voða sári? 

Menn fá aldrei svar, en við syrgjum f>ó 
uns sól vor er gengin til viðar. 

Sá kraftur, sem lífinu lögmál bjó, 
varð Ijós, f>egar sérhver vinur dó, 
sem harmf>rungnu hjörtun friðar. 

67 



Jólanóttin í herbúðunum. 


I. 

Hér er koldimt og kalt, 

eins og kólnað sé alt, 

sem að lífið og náttúran nytur; 

út hjá gluggum og gátt 

lieyrist gnauða við hátt, 

meðan stormurinn f>rumandi f>/tur. 

Hvílir sofandi sveit, 
enginn sér eða veit 

livar á draumlöndum sálirnar sveima. 

Ligg ég andvaka einn, 

eins og ískaldur steinn, 

finn f>ó blóðið í brjósti mér streyma. 

Enginn latnpi eða ljós, 

engin lifandi rós, 

sem að hug mínum hátíðir boða; 

ekkert bros yfir borð, 

engin blíð vinar orð, 

alt er f>rungið í drunga og doða. 

tívífur hugur minn heirn, 

gegnuin heiðbláan geim, 

f>ar sem stjörnurnar leiðina lfsa. 

Þar er alt sem ég á, 

f>ar er ást mín og f>rá, 

f>aðan minningar mœtastar rísa. 

68 



II. 


Nú byrja f>ar jólin með sálmasöng, 
í sölunum pryddum ljósakrónum, 
og börnin sig gleðja við fögur-föng, 
sá fögnuður berst á [>yðum tónum. 

Og alt er í húsunum skarti skrytt, 
svo skínandi fagurt, bjart og hlytt. 

Ég viidi að hvert lijarta findi frið, 
og fögnuð hver sái um blessuð jólin. 

Ég vildi að sá kraftur legði lið, 
sem lífið oss gaf, og háð er sólin, 
og mýkti nú öll f>au trega-tár, 
sem titrandi falia um hryggar brár. 

III. 

Nú sé ég geisla út hjá glugganum skína, 
grafa skal heigustu draumana mína. 
Dagur í austrinu rósfagur risinn, 
röðullinn hækkar og tendrar blysin; 
nóttin á flótta um lautirnar læðist, 
lífið með deginum endurfæðist. 

Dei, J>ei! Nú heyri ég herlúður gjalla, 
hljómar hann snjalt og vekur alla. 

Rísa nú hersveitir, hervæðast allir; 
hrópa nú foringjar: ,,Drengir snjallir! 
Blóðþystir féndur í fylkingum bruna, 
fallbyssuskotin í austrinu duna; 
verja skal frelsið og frægðinni halda; 
friðarins níðingum hemdir gjalda”. 

69 



IV. 


Heiður þinn, Canada, lifa skal lengi, 
landið í heiminum frjálsast og bezt. 
£>ú hetir alið pá djörfustu drengi, 
dáðina og kjarkinn í sál {seirra fest. 
I>eir skulu merki pitt hefja svo hátt, 
að heimurinn bjóði pér frið og sátt. 


70 























































